Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 12 
Hunyo 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Hinuhukay ni Arroyo 
ang sariling paglilibingan 


Avelino Cruz sa pagmamayabang na madudurog 

ng rehimeng US-Arroyo ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa loob ng sampung taon. Mas lalong hi- 
bang si Gloria Arroyo sa pag-aakalang magagapi niya 
ang BHB sa loob ng isa hanggang dalawang taon da- 
hil lamang sa pagdaragdag ng isang bilyong piso sa 
badyet ng AFP at pagpapaigting ng todo-gera la- 
ban sa rebolusyonaryong kilusan. 

Walang batayan ang mga pangarap at dek- ke 

larasyon nilang ito. Patuloy ang pagsulong at y 
paglakas ng rebolusyonaryong armadong kilu- 
san. Tampok ang sunud-sunod na tagumpay 
ng BHB laluna nitong nagdaang mga bu- 
wan. Lumalawak at tumata- 


Nre c nang gising si Defense Secretary 


bansa at patuloy na sumu- 
sulong ang paglaban ng ` 
mamamayan sa mga antina- 
syunal at anti-demokratikong 
patakaran, balakin at hakba- ` f 
ngin ng rehimen. 

Ang tunay na layunin ng 
gayong deklarasyon ni Arroyo 
ay pasiklaban at akitin ang 
suporta pa rin sa kanya ng 
imperyalismong US at mga . - 
kapanalig niyang reaksyu- ZA 
naryo. Nais din niyang tabu- 
nan ang patung-patong na mga 
kaso ng katiwalian, karumal-dumal 


; 
San E 
If 


ya 


pw 
8 


Mga aksyong-militar 


Mga tampok sa ng BHB sa NCMR 


isyung ito... 


PAHINA 4 


Gawain sa bidyo 
sa SMR 


na mga krimen at pananagutan niya sa bayan at big- 
yan ng lisensya ang todo-todong pasistang pang- 
aatake sa mamamayan. 


Mabibigo ang “end game” ni Arroyo. Hindi na siya 
natuto sa paulit-ulit na kabiguan ng lahat ng Internal 
Security Operations Plan (oplan) ng AFP sa nagdaang 
tatlong dekada mula sa Oplan Katatagan ni 
Marcos hanggang sa Oplan Bantay La- 

F ya nitong 2002. 
Katulad ng mga nagdaang “oplan,” ti- 
yak na mabibigo ang hibang na pangarap ni 
Arroyo na mabilisang 
durugin ang rebolusyo- 
VA naryong kilusan. Hindi 
4f magagapi ng bulok, an- 
(PT ti-mamamayan at anti- 
nasyunal na rehimeng 
( Arroyo at mga armadong 
galamay nito ang PKP, BHB 
Vi at buong rebolusyonaryong 
# kilusan na kumakatawan sa 
mga pwersang pasulong, pa- 
triyotiko at maka-ma- 
mamayan. Lalong lu- 
malalim ang galit ng 
mamamayan sa rehi- 


mahigpit nilang sinusuporta- 
han, kinakalinga at minama- 


Ka Apol, 
bagong mandirigma 


PAHINA 7 PAHINA 9 


hal ang kanilang hukbong bayan. 
Napatutunayan ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa sa praktika 
ang katumpakan ng kanilang pam- 
bansa-demokratikong pakikibaka at 
pagsusulong ng malaganap at ma- 
sinsing pakikidigmang gerilya alin- 
sunod sa estratehikong linya ng 
matagalang digmang bayan. Sa ga- 
yon, nakapag-iipon ang BHB at 
mga rebolusyonaryong pwersa ng 
sunud-sunod na mga tagumpay sa 
pakikipaglaban sa mga reaksyuna- 
ryo at pasistang pwersa ng estado. 
Walang pag-asang magtata- 
gumpay ang kontra-rebolusyon. 
Ang AFP na nasa taliba ng kontra- 
rebolusyon ay bulok sa kaibuturan. 
Ang pinagsisilbihan at ipinagta- 
tanggol nitong sistema ay ubod rin 
nang bulok. Katulad ng laging 
nangyayari sa perang inilalaan di- 
to, ang idaragdag na P1 bilyong 
pondo para sa AFP at PNP ay ibu- 
bulsa lamang ng mga heneral na 
pinapalayaw ni Arroyo at pag-aa- 
gawan ng mga upisyal militar at 
pulis. Lalo lamang nitong palalali- 
min ang hidwaan, palalawakin ang 
disgusto sa hanay ng mga ordinar- 
yong kawal at pahihinain ang ka- 
pasyahan at epektibidad na luma- 
ban ng buong sandatahang pwersa. 


EB AYAN 


Taon XXXVII Blg. 12 Hunyo 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 


Malalim ang pagkakahati-hati 
sa hanay ng AFP-PNP laluna sa pa- 
gitan ng mga namumunong bulok, 
pasista at maka-Arroyo at mga dis- 
gustadong nakabababang upisyal 
at karaniwang tauhan. Dumarami 
sa kanila ang handang tumalikod at 
tahasang lumaban sa rehimen, ka- 
bilang ang ilang malalaki at espe- 
syal na panlabang yunit. May na- 
mumunong seksyon din sa hanay 
nilang nagdadala na ng mga patri- 
yotiko at demokratikong adhikain 
at bukas sa pakikipag-ugnayan, pa- 
kikipag-alyansa at pakikipagtulu- 
ngan sa mga rebolusyonaryong 
pwersa at sa hayag na demokrati- 
kong kilusan. 


Lalong pagsahol ng maruming 
gera. Sa harap ng sunud-sunod na 
mga kabiguan at pinsalang tinata- 
mo ng mga reaksyunaryong sanda- 
tahang pwersa, lalong nagiging 
marumi ang inilulunsad nitong ge- 
ra. Hindi ang mga rebolusyonar- 
yong armadong pwersa na may ka- 
kayahang magdepensa at lumaban 
ang pangunahing target nito kundi 
ang mga di armadong sibilyan at 
mga demokratikong pwersang ku- 
mikilos at nakikibaka sa larangang 
ligal. Sila ang tunay na target ng 


Nilalaman 


Editoryal 


Hinuhukay ni Arroyo 
ang sariling paglilibingan 


mga pasistang atake ng rehimeng 
Arroyo. 

Sa nagdaang dalawang taon la- 
mang, mahigit 300 na ang pinas- 
lang ng mga death squad na pina- 
kawalan ng rehimen para likidahin 
ang mga progresibong lider at akti- 
bista ng hayag na kilusang demok- 
ratiko. Nilagpasan na ng rehimeng 
Arroyo ang lahat ng nakaraang pa- 
pet na rehimen, maging ang lanta- 
rang pasistang diktadurang Marcos 
sa bilang ng mga biktima ng mga 
pampulitikang asasinasyon. 

Asahang lalong dudumi ang 
maruming gera ni Arroyo. Sila mis- 
mo ang umaamin na “hindi maii- 
wasan” ang pagkakadamay ng mga 
sibilyan sa mga atake ng AFP. Tiyak 
na magiging higit na malupit at 
mabagsik sa mamamayan ang kam- 
panyang panunupil at terorismo ng 
militar, pulis at mga death squad. 

Asahang ibayong darami ang 
kaso ng mga paglabag sa karapa- 
tang-tao laluna sa Central at Sout- 
hern Luzon kung saan nakatakdang 
ibuhos ang 4,500 pang karagda- 
gang pwersa. Partikular sa Central 
Luzon, target na isagawa ang pag- 
sosona sa lahat ng baryo sa mga 
bayan ng Bulacan, Pampanga at 
Nueva Ecija. 


Bubwelta kay Arroyo ang “maru- 
ming gera.” Sa walang pakunda- 
ngang paghahasik ng terorismo ng 
estado, inuupat ni Arroyo ang ma- 
mamayan na ibayong isulong ang 
kanilang rebolusyonaryong pagla- 


Aksyong militar sa NCMR 


non, Waray at Ingles. Pagparusa sa death squad sa MisOc 


Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


ban. Hinuhukay lamang niya ang 
kanyang sariling paglilibingan. 
Hindi basta-basta mapalulug- 
mok at mapayuyukod ang mama- 
mayang Pilipino ng mga pasistang 
hagupit ni Arroyo. Bagkus, lalo la- 
mang silang mamumuhi sa kalupi- 
tan ng kanyang rehimen. Sa harap 
ng mga ito, kailangang-kailangang 
pag-ibayuhin ng mamamayang Pili- 
pino ang kanilang paglaban sa la- 


Pananalanta ng pasistang estado 
Walang awat na pamamaslang 
Panggigipit kay Ka Joema 
Kaso laban sa B5, ipinatigil 
Ayuda ng Japan, pinatitigil 

Gawaing bidyo sa SMR 

Ka Apol, bagong mandirigma 

Pagrerekrut ng mersenaryong Pilipino 

Paggamit ng US ng mga mersenaryo 


Balita 


sundan sa “Naghuhukay...,” pahina 3 


Isang bilyong pisong gimik laban sa korapsyon 


NG ang iba't ibang mga 
sektor at personahe na isang 
malaking gimik lamang ni Arroyo 
ang paglalaan ng P1 bilyon para 
labanan umano ang korapsyon. 
Ibubulsa lamang ito ng 


royo. 

Katunayan, kasabay 
ng deklarasyon ng pag- @q 
laban sa korapsyon, 
tumambad ang mala- 
king katiwalian sa pag- 
bili ng Philippine Nati- 
onal Police ng hala- bp 
gang P322 milyong ł 
mga sasakyan at baril KA 
na hindi idinaan sa 
public bidding. 

Lantad na lantad sa 
publiko ang malalaking kaso 
ng pandarambong sa kabang-bayan 
ni Gloria Arroyo, ng kanyang asa- 
wa, mga anak at pinakamalalapit 
na alipures. Ito ay sa kabila ng 
paghadlang ng Malakanyang sa isi- 


“Naghuhukay...,” mula pahina 2 
hat ng larangan upang wakasan sa 
lalong madaling panahon ang pa- 
pet at pasistang rehimeng Arroyo. 
Kailangang higit pang palawa- 
kin at palakasin ang kilusang masa 
at alyansang anti-Arroyo at puspu- 
sang isulong at paigtingin ang 
kampanyang masa para sa pagpa- 
patalsik ng bogus, bulok, pasista 
at papet na rehimen. Ang mga pag- 
kilos sa lansangan, mga paaralan, 
upisina at mga pamayanan ay kai- 
langang pasiglahin habang patuloy 
na ginagamit ang mga imbestiga- 
syon, parlamento at mga korte. 
Kailangang patuloy na mahi- 
mok ang pinakamalaking bilang ng 
mga elemento sa sandatahang la- 
kas ng gubyerno upang talikuran 
na ang rehimen, pumanig sa mama- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


nasagawang imbestigasyon sa 
malalaking kaso ng katiwalian. 
Mismong si Ombudsman Merce- 
ditas Gutierrez ay umamin na P1.3 
trilyon na ang nawawala mula sa 


maam pondo ng gubyerno bunga ng kati- 
N walian mula nang umupo si Arro- 


yo bilang presi- 
\ dente noong 
2001. 

Kabilang sa 
malalaking ka- 
4 so ng korap- 
syon ang su- 
musunod: 

1) Paggamit 
ng pampubli- 
kong pondo pa- 
ra sa kampa- 
nyang elek- 
syon ni Arroyo no- 
ong 2004, kabilang ang 

P2.9 bilyong pondong 
pang-agrikultura, P544 milyong 
pondo mula sa narekober na nakaw 
na yaman ni Marcos, P2 bilyong 
Road-Users' Tax at P4 bilyong pon- 


mayan at isanib sa kanilang pagla- 
ban ang pagbaka sa antinasyunal, 
anti-mamamayan at pasistang rehi- 
meng Arroyo. 

Higit kailanman, lalo ngayong 
naipakikita ng tindi ng pagkakabu- 
sabos at kaapihan ng mamamayan 
ang katumpakan at pangangaila- 
ngang maisulong at mapaigting 
ang rebolusyonaryong armadong 
pakikibaka. Ito ang sagot ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa nauu- 
lol na pag-atake ng rehimen sa ma- 
mamayan. 

Kailangang ibayong isulong 
ang mga taktikal na opensiba laban 
sa mga sandatahan at pasistang 
pwersa ng rehimeng Arroyo. Kaila- 
ngang pagbayarin nang mahal ang 
rehimen at mga pasistang heneral 
at galamay nito sa bawat buhay na 


do ng Philhealth; 

2) Sobrang pagpepresyo sa 
P1.1 bilyong halagang Diosdado 
Macapagal Boulevard; 

3) Pagtanggap ng $14 milyong 
suhol sa kontrata sa Philippine In- 
ternational Air Terminals Co. Inc.; 

4) Pagtanggap ng $20 milyong 
suhol sa proyekto sa Caliraya Power 
Plant na ibinigay sa Industrias Me- 
tallurgicas Pescarmona Sociedad 
Anonima-Argentina; 

5) Sobrang pagpepresyo sa $6 
milyong kontrata sa pagitan ng Pi- 
lipinas at Lockheed para sa mga 
pangangailangan ng AFP; 

6) Daan-daan milyong pisong 
regular na hinahakot sa Malaka- 
nyang ni Philippine Games and 
Amusements Corp. Chairman Efraim 
Genuino. 

7) Pagbigay ng karapatang bil- 
hin ang Masinloc Power Plant sa 
YNN Pacific Consortium Inc. sa- 
mantalang wala naman itong ak- 
twal na puhunan kundi ang kunek- 
syon sa Malakanyang JAB 


kinitil nila. Kailangang papanagu- 
tin sa kanilang mga utang-na-dugo 
at iba pang karumal-dumal na kri- 
men sa bayan ang mga pusakal na 
pasista at maka-Arroyong upisyal, 
yunit at pwersang militar. Malaki 
ang maiaambag ng mga taktikal na 
opensiba ng BHB sa pagtatapos sa 
kamuhi-muhing rehimeng Arroyo. 
Sa pagpaparami at pagpapatin- 
di ng mga taktikal na opensiba, 
ang dagdag na armas na ibibigay ni 
Arroyo sa AFP-PNP ay mapasasaka- 
may ng BHB at mamamayan kalau- 
nan. Hindi lamang mabibigo ang 
AFP-PNP na puksain ang mga rebo- 
lusyonaryong pwersa, patuloy pa 
silang lalakas at magtatagumpay. 
Tiyak na masasaksihan nila ang 
paglisan ng rehimeng Arroyo sa 
Malakanyang. [AB] 


3 


WK MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Sa North Central Mindanao Region 


Mga armadong aksyon ng BHB 


imang sundalo ang napatay, kabilang ang isang tinyente, at y katao) mula sa mga bulubunduking 

| sityo ng Mahayag, Malilong, Bier- 
nesa at Baloodo sa Zamboanguita, 

bukod pa sa mga residente ng ka- 


lapit na baryo ng St. Peter ang na- 


di bababa sa apat ang nasugatan sa sunud-sunod na mga ak- 
syong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa North Cen- 
tral Mindanao Region ngayong Hunyo. Isang aksyong pamarusa rin 
ang inilunsad ng BHB sa rehiyon. Samantala, daan-daang sibilyan 
na ang nagbakwit bunga ng matitinding operasyong militar ng AFP 


sa lugar. 


Pinakahuli sa mga armadong 
aksyon ng BHB ang harasment na 
inilunsad ng Rexan Perez Com- 
mand (RPC) laban sa mga nag-oo- 
perasyong elemento ng 26th IB 
noong Hunyo 16-17 sa Sityo Bin- 
dom, Barangay Busdi, Malaybalay, 
Bukidnon. Tatlong sundalo ang 
napatay at tatlo ang nasugatan sa 
mga aksyong militar na ito. 

Bago ito, napatay ang punong 
upisyal ng 26th IB na si 2Lt. Al 
Mier nang maglunsad ng opera- 
syong isnayp ang mga mandirigma 
ng RPC noong Hunyo 12 sa Bara- 
ngay Zamboanguita, Malaybalay. 

Noong araw ding iyon ay dala- 
wang beses na hinaras ng isang is- 
kwad mula sa Jabagat-Acenas 
Guerilla Unit sa ilalim ng Eking 
Balacuit Command ang mga nag- 
papatrolyang tropa ng 8th IB sa 
Abakahan, Mat-i sa bayan ng 
Claveria, Misamis Oriental. Isang 
sundalo ang napatay at di mabi- 
lang ang nasugatan sa harasment. 

Dalawa ring aksyong pamama- 
rusa ang isinagawa ng BHB nitong 
unang bahagi ng Hunyo. 

Pinarusahan ng RPC noong ga- 
bi ng Hunyo 8 sa Sityo Tagpaniki 
sa barangay din ng Zamboanguita 
ang Concepcion Basic Builders 
Inc., isang abusadong kumpanya 
sa konstruksyon. Sinunog ng mga 
Pulang mandirigma ang dalawang 
concrete mixer, tatlong dumptruck, 
isang payloader, isang buldoser, 
isang pison, isang grader, isang 


4 


compressor at isang motor. Na- į 
kakumpiska rin ang mga gerilya 
ng isang kalibre .38 rebolber. 
Ang Concepcion Basic Builders, 
na pag-aari ni Ong Oh, ay akti- 
bong kumokontra sa rebolusyo- 
naryong kilusan at napaka- p 
mapagsamantala sa mga |: 
manggagawa nito. Pangat- it 
long beses na itong pinaru- 


sahan ng BHB. Una na itong è 4 


ginawaran ng parusa sa Butu- , 
an City at Surigao del Sur. 

Dahil sa sunud-sunod na pinsa- 
lang tinamo nito sa kamay ng BHB, 
mga di armadong sibilyan ang bi- 
nalingan ng galit ng AFP. Mahigit 


N pilitang magbakwit 
T . tungo sa sentro 

ng Zamboangui- 

f ta nang mag-istra- 
SA ping ang isang 
So Ni helikopter na 
a Huey sa Mt. 
: Pantaron sa 
r hangganan 
“ ng Bukidnon 
/ at Agusan 
= del Sur. Bu- 
af nga ng ma- 
< bangis na 
operasyong mi- 
“no man’s land” sa kasaluku- 


litar, 
yan ang mga eryang nabanggit. 
Ibig sabihin, sinumang makita ng 
kaaway sa lugar, sibilyan man o ar- 


mado, ay babarilin nila. JAB 


70 pamilya (humigit-kumulang 350 


Elemento ng death squad, pinarusahan 


GINAWARAN ng rebolusyonaryong parusa ang isang elemento ng 
death squad ng AFP sa Misamis Occidental nitong Hunyo. Si Cpl. Oli- 
ver Berja ng Philippine Army Intelligence Group ay pinarusahan ng 
isang pangkat ng mga partisano sa ilalim ng Front Monterosa Com- 
mand sa pamilihang bayan ng Calamba noong umaga ng Hunyo 4. 
Si Berja ay isa sa mga pinakapusakal na mamamatay-tao na tuma- 
target sa mga di armadong aktibista at pinagsususpetsahang taga- 


suporta ng armadong rebolusyonaryong kilusan sa Misamis Occiden- 
tal. 

Responsable si Berja sa pagpatay kay Junie Halem, aktibista ng 
Bayan Muna na pinaslang sa Barangay Sulipat, Calamba noong Di- 
syembre 2005. Si Berja rin ang iligal na dumakip at pumatay kay 
Aniceto Cainila, kapitan ng barangay ng San Isidro, Calamba at 
pinalalabas ng AFP na simpatisador ng BHB. Aktibong nagmantini si 
Berja ng lambat paniktik sa mga bayan ng Lopez Jaena, Plaridel, Ca- 
lamba at Sapang Dalaga sa Misamis Occidental. JAB 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


n 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Walang awat na pamamaslang 


niutos ni Arroyo nitong Hunyo 16 ang paglalaan ng P1 bilyong pon- traysikel na sinasakyan ni Marata 
I at binaril siya matapos pababain 


ang drayber. 


do para durugin umano ang rebolusyonaryong kilusan sa loob ng da- 
lawang taon. Tuwang-tuwa si Maj. Gen. Jovito Palparan, numero 
unong berdugo ng rehimen at hepe ng 7th ID, na agad nag-utos ng pag- 


iibayo at pagpapalawak ng kampanyang militar sa Central Luzon. 


Partikular na tinukoy ni Palpa- 
ran ang mga bayan ng Lubao at 
Sasmuan sa Pampanga bilang mga 
target ng kampanya. Isusunod raw 
ang mga bayan ng General Tinio at 
Peñaranda at ang Gapan City sa 
Nueva Ecija. 

Noong nakaraang linggo, iniu- 
tos ni Palparan ang deployment ng 
500 sundalo at pagtatayo ng mga 
detatsment sa 57 barangay sa City 
of San Fernando, Angeles City at 
Mabalacat sa Pampanga at sa Malo- 
los City, Bulacan, Obando, Hago- 
noy, Pandi at Sta. Maria sa Bu- 
lacan. 

Binatikos ng iba't ibang progre- 
sibong partido at organisasyon ang 
bagong kautusan. Anila, lalo nga- 
yong nalalagay sa panganib ang 
kanilang mga kasapi na pilit iniu- 
ugnay ng rehimen sa armadong re- 
bolusyonaryong kilusan. Nanga- 
ngamba silang lalo ngayong lalakas 
ang loob ng mga mamamatay-tao 
ng rehimen na gawin ang kanilang 
kampanya ng paghahasik ng lagim. 

Sumusunod ang pinakahuling 
naiulat na mga kaso ng pasistang 


pamamaslang: 
Hunyo 20. Pinatay ng mga 
nakamaskarang lalaki si Eladio 


Dasian, aktibista ng Karapatan, sa 
Guihulngan, Negros Oriental. Nag- 
momotorsiklo si Dasian nang bang- 
gain siya ng isang dyip na may 
sakay na apat na lalaki. Bumaba 
ang naturang mga lalaki at binaril 
siya. 

Hunyo 19. Pinaslang ng mga di 
nakilalang lalaki ang mag-asawang 
sina Mazel at George Vigo sa Kida- 
pawan City. Si Mazel ay dating kasa- 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


pi ng Bagong Alyansang Makabayan 
at media liaison officer ni Rep. Em- 
mylou Talinio-Santos (Unang Distri- 
to, North Cotabato). Isa ring akti- 
bista si George. Pauwi sila mula sa 


palengke nang maganap ang 
pananambang. 
Hunyo 17. Pinaslang ng 


dalawang nakamotorsiklong lalaki 
sa Barangay Loboc, Oroquieta City 
si Tito Marata, media officer ng Ki- 
lusang Magbubukid ng Pilipinas- 
Western Mindanao. 
Pinara ng isang 


lalaki ang 


Gloria, ipokrita 


Hunyo 12. Pinaslang ng dala- 
wang nakamotorsiklong lalaki sa 
Bongabon, Nueva Ecija si Rodolfo 
de los Santos, lider ng Alyansang 
Magbubukid sa Gitnang Luzon. 

Hunyo 8. Pinatay ng nakamas- 
karang mga lalaking sakay ng 
isang van si Rafael Markus Bangit, 
lider ng Cordillera People's Alliance 
at Bayan Muna. 

Nagbibyahe siya noon mula sa 
Kalinga patungong Baguio City. Na- 
ngyari ang pamamaslang habang 
pansamantalang nakatigil sa Pines 
Restaurant sa San Isidro, Isabela 
ang sinasakyan niyang bus. JAB 


po na ng reaksyunaryong gubyerno nitong Hunyo 6 ang 


parusang kamatayan. 


Pinagpursigihan ng Malakanyang ang pagpapawalambisang ito bi- 
lang bahagi ng pagsisikap ni Arroyo na magpabango sa Simbahang 
Katoliko at umalpas sa di mamamatay-matay na kwestyon sa pagiging 


lehitimo ng kanyang rehimen. 


Akala mo kung sinong santa si Arroyo na nagsesermon tungkol sa 


kasagraduhan ng buhay ng tao. 


Samantalang tuluyan nang ipinasasara ang lethal injection cham- 


ber ng Bilibid, pinag-iibayo naman ang pamamaslang sa mga aktibis- 
ta, peryodista o sinumang akalaing kaaway ng rehimen. Habang nag- 
papakita ng umano'y pagkahabag sa mga sentensyadong kriminal, si- 
nesentensyahan naman sa labas ng husgado ang mga taong walang 
ibang krimen kundi labanan ang isang kriminal na rehimen. 

Kung tutuusin, kinumpleto lamang ang paglilipat sa kamay ng 
mga mamamatay-tao ng AFP at PNP ng kapangyarihang maghatol at 
magpataw ng parusang kamatayan sa sinumang kanilang mapagdiski- 
tahan. 

Ikinakatwiran ng rehimen na hindi kailanman naging epektibo 
ang parusang kamatayan para sugpuin ang kriminalidad. Sa totoo 
lang, ang kriminalidad ay hindi kailanman masusugpo ng isang gu- 
byernong siya mismong naghahasik ng pinakakarumal-dumal na mga 
krimen. [AB 


Pang-iipit 
kay Ka Joema Sison 


atuloy ang panggigipit 
P: rehimeng Arroyo 

kay Kasamang Jose 
Ma. Sison. Nitong Hunyo, 
inianunsyo ng mga alipures 
ng rehimen ang pagsasampa 
ng aabot sa 632 kaso laban 
sa kanya sa iba't ibang kor- 
te sa Pilipinas at sa The 
Netherlands kung saan na- 
katira ngayon si Ka Joema. 

Kabilang sa isasampa ang kasong pagpatay 
diumano kina Romulo Kintanar at Arturo Tabara. 
Si Kintanar at si Tabara ay kapwa napaslang sa 
mga operasyon ng pang-aaresto sa kanila ng 
BHB. Nakakainsulto at malaking paninira ang 
pagbibintang ng rehimen na sangkot siya sa 
ilan sa mga kaso ng pamamaslang ng mga death 
squad sa mga lider at myembro ng mga progre- 
sibong organisasyon. Inaakusahan din siya ng 
rehimen na nag-utos sa paglulunsad ng mga 
taktikal na opensiba at iba pang aksyong mili- 
tar mula noong 2003. 

Lagi't laging bahagi ng panghaharas at 
panggigipit ng rehimen ang pagsasampa ng 
mga gawa-gawang kaso. Ginagamit ito ng rehi- 
men upang ilihis ang atensyon ng mamamayan 
sa humahabang listahan ng mga paglabag sa 
karapatang-tao at sa mga kaso ng pandaraya sa 
eleksyon, korapsyon at iba pa. Sa isang pa- 
hayag, sinabi ni Ka Joema na hindi mawawala 
sa atensyon ng mamamayan ang pananagutan 
ng rehimeng US-Arroyo sa pagpatay sa 680 ligal 
na mga aktibista, ang pwersahang pagkawala at 
tortyur ng daan-daan at malawakang pananala- 
kay ng militar sa uring manggagagawa sa iba't 
ibang rehiyon. 

Hindi saklaw ng hurisdiksyon ng Pilipinas si 
Ka Joema sa ilalim ng internasyunal na batas. 
Bilang isang political refugee, pinoprotektahan 
siya ng Refugee Convention at Article 3 of the 
European Convention on Human Rights. Kabilang 
sa ipinagbabawal ng naturang mga alintuntunin 
ay ang pagpapatalsik kay Ka Joema saanmang 
bansa tungo sa anumang lugar na maglalagay sa 
kanya sa banta ng tortyur at di makataong pag- 
trato. Dagdag pa, walang extradition treaty sa 
pagitan ng Pilipinas at ng The Netherlands. [EB 


6 


Kaso ng Batasan 5, ipinatitigil 


INIUTOS ng Korte Suprema nitong Hunyo 14 sa De- 
partment of Justice (DoJ) na itigil na ang pagdinig sa 
kasong rebelyon laban sa Batasan 5 at 40 iba pa hang- 
ga't hindi nareresolba ang usapin hinggil sa ligalidad ng 
nauna nang isinampang kasong rebelyon laban kina Rep. 
Crispin “Ka Bel” Beltran ng Anakpawis at 1Lt. Lawrence 
San Juan. Una nang ibinasura ng Makati RTC Branch 137 
ang kasong rebelyon laban kina Rep. Satur Ocampo, Ted- 
dy Casiño at Joel Virador ng Bayan Muna, Rafael Maria- 
no ng Anakpawis at Liza Maza ng Gabriela Women's Par- 
ty dahil labag sa proseso ang pagdaragdag ng kanilang 
mga pangalan sa listahan ng mga akusado sa kasong re- 
belyon na isinampa laban kina Ka Bel. [AB] 


Japan, hinikayat 
na iurong ang ayuda 


IGINIGIIT ng mga internasyu- 

nal na organisasyong pangka- 

likasan sa gubyernong Japan 

na repasuhin ang programa 

nito sa ayudang pangkaunlaran 

(development aid) para sa gu- 

byerno sa Pilipinas dahil sa lu- 

malaking bilang ng mga pina- 

patay na aktibistang maka-kalikasan dito. Kabilang sa 
mga organisasyong pangkalikasang ito ang Friends of 
the Earth (FoE)-Japan, International Rivers Network 
(IRN) na nakabase sa US, Korean Asian NGO Center at 
ang Yon Ghe Community University of Taiwan. 

Ang mga pondong galing sa Japan ay napupunta sa 
mga proyektong pang-enerhiya, dam at pagmimina. 

Nananawagan ang naturang mga organisasyon sa 
gubyernong Arroyo na itigil ang pamamaslang at haras- 
ment sa mga environmentalist na lumalaban sa pagmi- 
mina, iligal na pagtotroso at iba pang-aabuso sa kali- 
kasan. Umaabot na sa 15 aktibistang maka-kalikasan 
ang pinapaslang sa ilalim ng rehimeng Arroyo. May da- 
lawa ring dinukot o sinaktan. 

Isa sa mga pinakahuling biktima si Jose Doton, pi- 
nuno ng Tignay dagiti Mannalon a Mangwayawaya ti Ag- 
no (TIMMAWA) na katuwang ng mga non-governmental 
organization na Japanese sa paglaban sa mapangwasak 
na San Roque Multipurpose Dam Project. Si Doton ay pi- 
naslang sa San Nicolas, Pangasinan noong Mayo. Dinu- 
kot naman noong Marso sa Baler, Aurora ng mga pinag- 
hihinalaang elemento ng 48th IB si Joey Estriber, isang 
aktibista at brodkaster na kilala sa pagbatikos niya sa 
iligal na pagtotroso sa prubinsya. JAB 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


MGA ULAT KORESPONSAL FX 
Gawaing bidyo sa Southern Mindanao 


Operational Command) noong 2005 ang Pulang Bagani Productions 


Be: ng Merardo Arce Command-BHB (Southern Mindanao Regional 


(PBP). Tugon ito sa panawagan ng Partido na pasiglahin ang pag- 
lalabas ng mga produksyong bidyo bilang pantulong sa edukasyong ma- 


sa at propaganda. 


Malaking hamon sa mga kasa- 
mang itinalaga rito ang pagpapa- 
tupad ng kanilang tungkulin sa ha- 
rap ng kakulangan ng kaalaman sa 
ganitong gawain at midyum. Suba- 
lit matapos na maisagawa ang mga 
batayang pagsasanay, matagumpay 
na inilabas ng PBP ang una nilang 
produksyong pinamagatang “Rebo- 
lusyonaryong Medik.” Itinanghal sa 
bidyo ang mataas na antas ng ka- 
sanayan at kaalaman ng mga medik 
ng BHB sa paggagamot at pag-oo- 
pera. Tinulungan sila ng mga kasa- 
mang may karanasan sa mga opera- 
syong medikal. 

Umani ang produksyong ito ng 


PBP na humawak ng kamera. Itina- 
laga siya sa isang tim ng BHB 
upang makunan niya ang aktwal na 
pagpasok at pagpapasuko sa mga 
pulis. Nagtalaga ng mga kasamang 
mangangalaga sa kanyang seguri- 
dad at nag-isyu sa kanya ng maig- 
sing baril para sa kanyang depensa. 

Tatlong linggo matapos ang na- 


turang reyd, inilabas ng PBP 


ang “Kilab” (iglap o diklap sa 
Bisaya) na ma- 
susing nagdo- 
kumento sa 
taktikal na open- 
siba. Sa loob ng 
25 minuto, naisa- 


sa mga pulis na nasa loob nito, 
pagsamsam ng mga gamit at armas 
at ligtas na pag-atras. Kuhang-ku- 
ha ang tagumpay ng reyd na wa- 
lang putok kung saan nakasamsam 
ang mga kasama ng 24 na armas sa 
loob lamang ng walong minuto. 
Dagdag sa tagumpay ng aktwal 
na reyd, naipakita rin sa bidyo ang 
mataas na antas ng kakayahan ng 
mga Pulang kumander at mandirig- 
ma sa gawaing paniktik at ang ma- 
higpit na disiplina ng BHB sa pag- 
sunod sa mga internasyunal na ma- 
kataong batas at alituntunin sa 
digmaan. Pinarami at pi- 
nalaganap ang “Kilab” 
sa mga larangang geril- 
ya, sa mga bayan at sa 


ÉN A 


3 IN masmidya. 


Y Ang 


N karanasang ito 
H ang naging tuntungan sa hi- 


git pang pagpapaunlad sa 


mga positibong komentaryo mula laysay sa malinaw ANN j sistema ng pagkuha ng 
sa mga nakapanood at nagbigay- at buhay na paraan l; P AE bidyo sa sumunod pang 
. . . o . / n KOI 

inspirasyon sa PBP na higit na ang masusing Jio He mga taktikal na opensiba. 


paunlarin ang kanilang kakayahan 
at gawain. 


Dokumentasyon ng mga taktikal 
na opensiba 

Ang pagbwelo ng mga taktikal 
na opensiba sa rehiyon noong nag- 
daang taon ang kasunod na tinutu- 
kan ng PBP. Nagsimulang magba- 
langkas ang Merardo Arce Com- 
mand at PBP ng mga plano kung 
papaano ang magiging kondukta sa 
pagkuha ng bidyo sa mga aksyong 
militar. 

Isa sa mga tinukoy na gagawan 
ng bidyo ang planong reyd sa him- 
pilan ng PNP sa munisipyo ng Mag- 
pet, North Cotabato noong Hunyo 
26, 2005. Mula sa pagpaplano 
hanggang sa aktwal na reyd at pag- 
atras, kasama ng yunit na nagsaga- 
wa ng reyd ang isang myembro ng 


ANG BAYAN Hulyo 21, 2005 


paghahanda ng 
nag-opensi- 


bang yu- 
nit—mu- 
la sa 


twal na 
paglulunsad ng reyd. Ipi- 
nakita ang iba't ibang 
antas ng pagpaplano, 
kasama na ang paghahan- 

da ng relief map upang magkaroon 
ng malinaw na ideya ang mga kasa- 
ma sa latag ng kanilang target na 
himpilan ng PNP. Naipakita rin ang 
aktwal na operasyon, mula sa pag- 
bibyahe, mabilis at sistematikong 
pagpasok sa kampo, pagpapasuko 


Ilan sa mga ito ang ambus 
'sa Montevista, 


Valley at 


mga reyd 
sa mga 
himpilan 

ng PNP 

sa Que- 
zon, Bukid- 


non, sa Loreto, Agu- 
| san del Sur: at sa 
Lingig, Surigao del 
Sur. 


Alternatibong pelikula 

Naglabas din ang PBP at ang 
Public Information Bureau ng Me- 
rardo Arce Command noong Oktu- 
bre 2005 ng isang 30-minutong in- 


Sundan sa “Bidyo...,” pahina 8 


7 


Ka Apol, bagong mandirigma 


sa hangganan ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. 
Masayang nagkakantahan ang isang grupo ng mga 
Pulang mandirigma. Nag-eensayo sila para sa pangkultu- 
rang pagtatatanghal na ilulunsad sa gabi sa kalapit na 
baryo. Isa sa mga may katangi-tanging boses si Ka Apol. 
Si Ka Apol ay isang 23 taong gulang na dalaga na 
sumapi sa BHB noon lamang Pebrero. Nakapaloob si- 
ya sa isang platun sa isang larangang gerilya sa 
Northeast Mindanao Region (NEMR). Katatapos lang 
niya ng kursong edukasyon sa isa sa mga unibersi- 


À las-9:00 ng umaga sa loob ng kampo ng BHB-Front 14 


dad sa Mindanao noong 2005. 


Naging aktibo si Ka Apol sa pamantasan kaug- 
nay ng mga usaping pangkampus at pambansa si- 
mula 2004. Noong 2005, nirekluta siya sa Kabata- 
ang Makabayan at malao'y itinalaga bilang upi- 
syal pang-edukasyon ng kanyang kolektibo. 
nagpasya siyang kumilos 
nang pultaym sa hanay ng mga estudyante. 

Noong Pebrero 2006, pinaunlakan ng 
kanyang kolektibo ang kanyang kahilingang 
mag-eksposyur sa kanayunan nang tatlong 


Nang magtapos, 


“Bidyo...,” mula sa pahina 7 


terbyu kay Leonardo Pitao na mas 
kilala sa pangalang Ka Parago. 
Tampok dito ang mga pananaw 
ukol sa mga nagbabagang isyung 
pambansa at lokal, pati na rin ang 
kalagayan ng rebolusyonaryong ki- 
lusan. Ang paglalabas ng inter- 
byung ito ay sampal din sa 73rd IB 
na bago ito'y nagdeklarang dadak- 
pin si Ka Parago sa loob ng anim na 
buwan. Ang produksyong ito ay 
malawakang ipinamahagi sa loob 
at labas ng bansa. Ipinalabas din 
ito sa lokal na telebisyon sa loob 
ng tatlong magkakasunod na araw. 

Nito namang Nobyembre 2005, 
nakapagpalabas ang PBP at Mag- 
tanggol Roque Command (Front 51 
Operational Command) ng isang 
bidyo ng pagpaparangal kay Renan- 
te “Ka Benjie” Edisa, 32. Si Ka Ben- 
jie na tumatayong kalihim ng natu- 
rang larangan ay pinatay ng AFP 
noong Nobyembre 21, 2004 nang 


8 


salakayin ng mga elemento ng 39th 
IB ang bahay na kanyang hinihim- 
pilan. Sa bidyong ito, pinatunayan 
sa pamamagitan ng pakikipagpana- 
yam sa mga nakasaksi sa pang-aa- 
take ng militar at sa paglalahad ng 
mga materyal na ebidensya na wa- 
lang kalaban-labang pinaslang ng 
AFP si Ka Benjie. Taliwas ito sa pi- 
nalalabas ng militar na nanlaban si- 
ya sa isang armadong engkwentro. 
Sa gitna ng laganap na implu- 
wensya ng pyudal at burges na te- 
lebisyon at mga pelikula maging sa 
loob mismo ng mga sona at lara- 
ngang gerilya, nagsisilbing alter- 
natibo sa mga burges na pelikula 
ang mga rebolusyonaryong bidyo- 
dokumentaryo. Ipinamamahagi sa 
mga taumbaryo sa mga sona at la- 
rangang gerilya sa rehiyon ang mga 
rebolusyonaryong pelikula. Naglu- 
lunsad ng sama-samang panonood 
sa mga baryo laluna sa mga lugar 
kung saan may kuryente, telebi- 


buwan. Pero matapos ang ilang 
araw ng integrasyon sa isang yunit 
gerilya ay nagdesisyon siyang su- 
mapi sa BHB, na pinayagan naman 
ng kanyang kolektibo. 
Si Ka Apol ay isa sa sam- 
~ pung kabataang 

9 bagong sapi sa 
“. BHB-Front 14. 
Anim sa kanila ay ba- 
bae at apat ang lala- 
ki. Tatlo sa kanila ay 
galing sa mga uni- 
bersidad sa mga syu- 
dad ng Mindanao. 
Bukod sa kanila, 
mayroon ding tatlong 
babaeng estudyante na 
nag-eeksposyur. 

Ang pagsapi ng mga bagong 


sundan sa pahina 9 


syon at DVD/VCD player. Ipinapala- 
bas naman ito sa pamamagitan ng 
mga laptop computer sa mga kam- 
po at iba pang lugar na walang ku- 
ryente. Malaki rin ang naiaambag 
nito bilang suplementong materyal 
sa mga pag-aaral. Sa ganitong pa- 
raan ay nagagawang mas kasiya-si- 
ya at madaling naipaparating sa 
masa ang buod ng mga paksang ti- 
natalakay. 

Sa loob lamang ng isang taon, 
matagumpay na naipopularisa ang 
mga rebolusyonaryong bidyo-doku- 
mentaryo at pelikula sa hanay ng 
masa at mga kaalyado sa saklaw ng 
mga larangang gerilya at sa mga 
naiimpluwensyahang lugar. Kinapa- 
nanabikan ng mga manonood nito 
ang bawat produksyong ipinapama- 
hagi ng Pulang Bagani Productions 
lalupa't mahigpit na nakakawing 
ang mga ito sa mga pakikibakang 
masa at naiuugnay sa maiinit na 
lokal na isyung panlipunan. JAB 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


kabataang rekrut sa BHB-Front 14 
ay bunga ng kolektibong tugon ng 
rehiyon sa panawagan ng Partido 
Komunista ng Pilipinas na pag- 
ibayuhin ang rekrutment para sa 
hukbong bayan mula sa hanay ng 
kabataan-estudyante. Batid ng re- 
bolusyonaryong kilusan ang panga- 
ngailangan para sa kasanayan at 
kaalaman ng mga kabataang naka- 
pag-aral upang higit pang mapaun- 
lad at maisulong ang armadong re- 
bolusyonaryong kilusan sa kanayu- 
nan. 

Bunga ng ganitong pagpapaha- 
laga sa mga maiaambag nila at 
panawagan na sumanib sa arma- 
dong rebolusyonaryong kilusan sa 
kanayunan, naging posible ang 
pagpapaunlad ng maraming kaba- 
taang katulad ni Ka Apol na han- 
dang humarap sa mga hamon at 
gawain laluna sa kanayunan. 

Ang mga kabataan at estudyan- 
te na sumasapi sa Front 14 ay agad 
na sinasanay sa iba't ibang gawain 
sa hukbo. Ayon kay Ka Bong, ku- 
mander ng naturang larangan, pina- 
kamadaling angkupan ng kabataang 
galing sa syudad ang mga gawaing 
may kinalaman sa kanilang partiku- 
lar na kasanayan at kaalaman, tulad 
ng gawain sa edukasyon, propagan- 
da, medikal, mga gawaing teknikal 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


at iba't ibang administrati- 
bong gawain. Madali nilang 
natututunan 
ang mga tung- 
kuling kaaki- 
Pat 


(BI ng ma- 

igsing 

pana- 

hon ay mala- 

b/ ki ang kani- 

47 lang naiiambag 
sa yunit. 

Ayon pa kay Ka Bong, 
totoong nahihirapan ang 
mga kabataan-estudyante 

sa mga bagay na hindi nila nakasa- 
nayan tulad ng paglalakad nang 
malayo, pagtrabaho sa bukid, pag- 
gising nang napakaaga at mga ka- 
tulad na gawi ng mga magsasaka. 
Ngunit ang mga bagay na ito ay 
madali ring natututunan ng mga 
bagong mandirigma at nakaiigpaw 
sila sa mga limitasyon. 

Sa kaso ni Ka Apol, isa sa mga 
kahirapang dinaanan niya ay ang 
paggising nang alas-4 ng umaga at 
ang pabagu-bagong oras ng pag- 
gising nang mas maaga pa kapag 
may halinhinan sa paggugwardya. 
Subalit magaan niya itong tinang- 
gap dahil alam niya ang kahalaga- 
han nito sa buhay-gerilya at sa bu- 
hay ng lahat ng kasama sa yunit. 
Dinaranas din niya ang kahirapan 
sa malayong paglalakad laluna 
kung maputik at madulas ang mga 
daan sa panahon ng tag-ulan. Na- 
riyan ding nagkakaroon siya ng 
mga sugat dulot ng mga natatapa- 
kang tinik at matatalas na bato, 
nasasaging mga putol na sanga na 
nakausli sa daraanan at iba pa. Na- 
ranasan na rin niyang magutom 
nang iblokeyo ng nag-ooperasyong 
kaaway ang mga ruta ng suplay. 
Pero sabi niya, “ang lahat ng hirap 
ay panandalian lamang at madaling 


napangingibabawan kapag ang na- 
sa isip ay ang magagandang hina- 
hangad na layunin.” Dagdag pa ni- 
ya, “Kahit mahirap ang mga traba- 
ho rito sa hukbo at ang kalagayan 
dito sa kanayunan, maligaya ako sa 
piling ng mga kasama at masa. Ma- 
laki ang naitutulong nila sa akin 
upang maging masigasig at deter- 
minado sa harap ng mga kahirapan 
at limitasyon.” 

Bago pa man siya sumampa ay 
mataas na ang turing ni Ka Apol sa 
BHB. Nagdalawang-isip lamang si- 
ya kung kakayanin ng isang “kole- 
hiyalang” katulad niya ang buhay 
gerilya. Malaki, aniya, ang naitu- 
long sa kanya nang mabasa niya 
ang artikulo sa AB tungkol kay Ka 
Nadia (tingnan ang isyung Enero 
21, 2006). Nagbigay ito ng inspira- 
syon at kumpyansa sa kanya na 
magpanibagong-hubog, magpursigi 
sa pagsapi sa BHB at tularan ang 
mga katulad ni Ka Nadia. 

Batid ng mga magulang ni Ka 
Apol ang kanyang pagkilos. Nababa- 
hala sila para sa kanyang kaligtasan 
pero nirerespeto nila ang paninin- 
digan at kapasyahan ng kanilang 
panganay na anak. Mayamang mag- 
sasaka ang uring pinanggalingan ng 
mga magulang ni Ka Apol. Dati rin 
silang mga kasapi ng mga organisa- 
syong masa ng mga magsasaka no- 
ong dekada 1980 subalit nanlumo 
dahil sa mga pinsalang idinulot ng 
mga paglihis. Tanda ng panibagong 
sigla at tiwala nila sa rebolusyonar- 
yong kilusan ang pagsuporta nila sa 
pagsapi ni Ka Apol sa hukbong ba- 
yan. 

Sa ngayon ay hinihintay ni Ka 
Apol at iba pang kabataang ba- 
gong sapi sa Front 14 ang paglu- 
lunsad ng pormal na pagsasanay 
sa pulitiko-militar. Tulad ng iba 
pang bagong kasapi ng BHB, han- 
da siyang maitalaga saanmang la- 
rangan matapos ang treyning at 
iba pang mga pag-aaral na 
kanyang dadaanan. [AB] 


Pagrerekrut ng mga mersenaryong Pilipino 


syon at okupasyon ng US sa Afghanistan, Iraq at iba pang ban- 

sa ay labis na lumalapastangan sa pambansang soberanya ng Pi- 
lipinas at mga pinanghihimasukang bansa. Labag ito sa mga interna- 
syunal na batas at sa sibilisadong kondukta sa digmaan. Pinasasahol 
nito ang imperyalistang agresyon ng US at nagbabanta ng ibayong 
panghihimasok militar ng US sa bansa gamit ang mga armadong mer- 
senaryo laban sa mga rebolusyonaryong pwersa at maging mga hayag 


N ng pagrerekrut ng mga Pilipino bilang mersenaryo para sa agre- 


at ligal na demokratikong kilusan sa Pilipinas. 


Dito, isinasagawa ang pangre- 
rekrut sa pamamagitan ng 
Blackwater USA at Triple Canopy, 
mga pasistang kontratistang mili- 
tar na nagsusuplay ng mga merser- 
naryo para sa US. Upang magmuk- 
hang ligal ang kanilang operasyon, 
pinalalabas ng mga ito na sila ay 
nagrerekrut lamang ng mga securi- 
ty consultant, security specialist at 
gwardya. 

Kinakasangkapan ng Blackwa- 
ter ang mga suson ng mga kumpa- 
nya bilang pangkober sa operasyon 
nito ng pagrerekrut ng mga merse- 
naryo. Isang placement agency na 
rehistrado sa Philippine Overseas 
Employment Agency ang nagsasa- 
gawa ng rekrutment ng mga Pilipi- 
no upang magsilbing mga security 
guard sa US Embassy sa Afghanis- 
tan. Ang pagsasanay sa kanila sa 
jungle survival at close quarter com- 
bat ay isinasagawa ng Satelles So- 
lutions Inc., isang lokal na kumpa- 
nyang kumakatawan sa Greystone 
Ltd, ang internasyunal na bisig ng 
Blackwater. 

Panay ang pagmamaang-maa- 
ngan at pagtatanggi nina Execu- 
tive Secretary Eduardo Ermita at 

National Security 
Hfz; Adviser Norberto 
if. Gonzales 


YU #2 p Pa 


Pi tungkol NG S 


sa Blackwater at sa anumang kina- 
laman ng Malakanyang dito. Ngunit 
maraming mga aktwal na dokumen- 
to at testigong nagbunyag na bi- 
nasbasan ng Malakanyang, sa pa- 
mamagitan ng Office of the Presi- 
dent, ang operasyon ng Blackwater 
at ng mga kumpanyang nagsisil- 
bing kober nito. Sa interbensyon 
ng Malakanyang, binigyang-pahin- 
tulot ni Fil Salonga, tagapangulo 
ng Subic Bay Metropolitan Autho- 
rity, ang Satelles na isagawa ang 
kanilang “negosyo.” Batay sa me- 
morandum ng kasunduan sa pagi- 
tan ng Satelles at Subic Bay Metro- 
politan Authority para sa paggamit 
ng Satelles na may petsang Mayo 
29, pinahihintulutan ang Satelles 
na magtayo ng recruitment center 
at gamitin ang dalawang ektaryang 
lupain at dalawang malaking gusa- 
li roon para sa mga pagsasanay 
(kabilang sa pinahintulutan ang 
pagtatayo ng firing range) at ope- 
rasyon sa Subic Freeport sa loob ng 
tatlong taon. 

Pinalalawak muli ngayon ng 
Blackwater USA at iba pang private 
military company (PMC) ang rekrut- 
ment ng mga mersenaryo sa mga 
malakolonya ng US dahil malaki 

ang natitipid ni- 
SF to. Nasa 20% 

lamang ang ibina- 
H bayad nito sa mga mer- 
senaryo mula sa mga 
f atrasadong bansa ($1,000- 

m bawat buwan o 
P1,050,000 bawat taon) kumpara 


EB bo 


' į sa mga mersenaryong Amerikano 


(55,000-57,500 bawat buwan). 

Target ng rekrutment ng 
Blackwater ang aktibo at dating 
mga pwersa ng mga Special Opera- 
tions Unit ng AFP katulad ng Army 
Scout Rangers, Army Special Forces, 
Air Force Special Operations Wing, 
Navy Special Warfare Group at Mari- 
nes Force Recon. Target din nila 
ang mga kagawad ng PNP Special 
Action Force. Madali silang naaakit 
dahil mas malaki kaysa kasalukuyan 
ang tatanggapin nilang sweldo bi- 
lang mga mersenaryo. 

May ilang mersenaryong Pilipi- 
no nang naipadala ang Blackwater 
sa Iraq sa kabila ng upisyal na 
pagbabawal na magtrabaho roon. 
May mga kakutsaba sa Department 
of Foreign Affairs ang Blackwater 
at Triple Canopy, isa pang kumpa- 
nyang nagrerekrut ng mga merse- 
naryo. Kundi man, pinadadaan sila 
sa Saudi Arabia o iba pang bansa 
at mula roo'y inilulusot sila sa 
Iraq. Ang higit na marami nang 
nareklutang mersenaryo mula sa 
Pilipinas na ipinadala sa Iraq (ma- 
higit 300, karamihan mga dating 
sundalo) ay ang Triple Canopy na 
itinayo ng mga dating myembro ng 
US Special Forces at nagtatag na 
rin ng ahensyang pangrekrut nito 
sa Subic. Balak ng Triple Canopy 
na magrekluta ng mga 1,000 mer- 
senaryong Pilipino bawat buwan. 

Marapat lamang na puspusang 
ilantad, kundenahin at palayasin 
ang Blackwater, Triple Canopy at 
iba pang ahensyang nagrerekrut 
ng mga mersenaryo mula sa Pilipi- 
nas upang isabak sa mga gerang 
agresyon at okupasyon ng US sa 
ibang bansa. May posibilidad na 
ang mga nirerekrut na mersena- 
ryong Pilipino ay gagamitin din ng 
US laban sa mga rebolusyonaryong 
pwersa at maging sa mga hayag at 
ligal na demokratikong kilusan sa 
Pilipinas. JAB 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


Ang paggamit ng US ng mga mersenaryo 


sa panggegera 


aganap ang paggamit ng US ng mga mersenaryo sa isinasagawa ni- 
Lers okupasyon sa bansang Iraq at Afghanistan. Di bababa sa 25,000 

mga armadong mersenaryo ng US ang nakadeploy ngayon sa Iraq, 
Afghanistan at iba pang bansa. Karamihan sa nirerekrut na mersenaryo ay 
mga Amerikano, ngunit marami na rin ang nagmula sa iba't ibang bansa 
tulad ng Chile, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Peru, Fiji, India, Pilipinas, 
Bosnia at South Africa. Halos pareho ang bilang ng mga mersenaryo at re- 


gular na sundalo ng US sa Iraq at Afghanistan. 


Ang mga mersenaryo ay nire- 
rekrut at sinasanay ng mga tinata- 
wag na mga private military compa- 
ny (PMC) tulad ng Blackwater USA 
at Triple Canopy. 

May tatlong pangunahing layu- 
nin ang US sa paggamit ng mga 
mersenaryo: Una, upang mailihim o 
maidisimula ang pagdedeploy ng 
karagdagang pwersang panlaban at 
panseguridad nila at maiwasan ang 
papalawak na mga pagbatikos sa 
midya, protesta ng ma- 
mamayan at lalong 4 
pagkakahiwalay ni US 
President George W. 
Bush. Lalong luma- 
lakas ang pagtutol sa 
gera sa Iraq at Afgha- 
nistan sa harap ng lu- 
malaking bilang ng 
kaswalting Ameri- ~ 
kano. Nitong Hunyo ~< 
2006, umabot na 
ang mga kaswalti sa ka- 
buuang bilang na 2,500 patay at 
mahigit 18,000 sugatan o nalum- 
po. May mas malaking bilang pa ng 
natroma kundi man tuluyang nasi- 
raan ng ulo. Sa paggamit ng mga 
mersenaryo, napalalabas na mas 
maliit ang bilang ng mga kasaluku- 
yang nakadeploy na mga sundalong 
Amerikano at ang tinamo nilang 
kaswalti dahil hindi isinasama ng 
US sa upisyal na bilang nito ang 
mga mersenaryo. 

Ikalawa, patuloy ang pagliit ng 
bilang ng mga bagong rekrut ng 


Pi 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


militar ng US. Kinulang nang 10% 
noong nagdaang taon ang rekrut- 
ment sa US Army at 25% naman sa 
US National Guard. Bahagyang pi- 
nupunuan ito sa pamamagitan ng 
pagpapalawig ng tour of duty (pa- 
nunungkulan) ng kanilang mga 

sundalo. Ang kaku- 


/ 4 SR CP 


4) regular na sun- 
4} dalo ay pinu- 
punan sa 
pamamagi- 
tan ng pag- 


langan sa mga' 


gamit ng mga mersenaryo. 

Ikatlo, sa pamamagitan ng 
mga mersenaryo, naikukubli ng US 
ang mga “espesyal na operasyon” 
na hindi katanggap-tanggap sa 
publiko at ipinagbabawal ng mga 
batas ng US at ng internasyunal na 
alituntunin sa digmaan. Dahil ku- 
mikilos sila nang lihim at hindi na- 
sasaklaw ng mga batas, sa kanila 
madalas ipinagagawa ang maruru- 
mi at karumal-dumal na opera- 
syong hindi maaaring ligal at ha- 
yagang gawin ng mga regular na 
pwersang militar. Sa gayon, maii- 
wasang madungisan ang regular na 
mga sandatahang pwersa at ang 
gubyerno ng US. Kabilang sa mga 

madalas na ipagawa ng militar 
ng US sa mga mersenaryo 
ang pagtortyur at pagmama- 
lupit sa mga bi- 
langgo sa mga 
kulungan ng US sa 
ibang bansa, tulad sa 
Abu Ghraib (Iraq) at sa 
Guantanamo Bay (Cuba). 


Marami rin sa kanila ang pinag- 


sisilbing mga gwardya sa mga 
kampo militar o badigard ng mata- 
taas na upisyal ng US sa mga oku- 
padong bansa. JAB 


Ano ang mga mersenaryo? 


A” mga mersenaryo ay mga bayarang sundalong hindi kabilang sa 
regular na armadong pwersa ng isang bansa. Lumalahok sila sa 
mga armadong labanan para sa kanilang personal na kapakinabangan 
lamang. Ang paggamit ng mga mersenaryo ay salungat sa pandaigdi- 


gang mga alituntunin sa digmaan at hindi kinikilala ng Geneva 
Conventions. Ang mga mersenaryo ay hindi kabilang sa mga pwersang 
maaaring gawaran ng mga karapatan bilang bihag-ng-digma o priso- 
ner of war. Hindi katanggap-tanggap ang mga mersenaryo sa anu- 
mang sulok ng daigdig, kaya mas madalas silang ginagamit nang li- 


him at sa mga operasyong iligal. 


ABI 


11 


Ang Blackwater 
at Triple Canopy 


ng Blackwater USA ay itinayo noong 
1997 upang magsuplay ng pribadong 
pwersang magsisilbing di-upisyal na ka- 
ragdagan sa mga regular na militar ng US. 
Itinayo ito ni Erike Prince, isang dating 
sundalo ng Navy SEAL at ultra-konserbati- 
bong tagasuporta ng partidong Republican 
at ni President George W. Bush ng US. 
Pinakamalaking kontratista ang 
Blackwater para sa mga pangangailangang 
panseguridad sa US at isa sa mga pangu- 
nahing nakinabang sa gera ng US sa Iraq. 
Mula 2001, lumaki nang mahigit 300% ang 
kita ng Blackwater. Kabilang ang 
Blackwater sa mga nagsuplay ng pwersang 
ginamit ng US sa paglusob sa Fallujah no- 
ong Nobyembre 2004, kung saan daan-da- 
ang sibilyan ang walang awang minasaker 
ng mga armadong tropang Amerikano. 
Ang Triple Canopy naman ay itinayo 
ng mga beterano ng Delta Unit, isang yu- 
nit ng US Special Forces. Nakabase ito sa 
Chicago, Illinois sa US. Sa kasalukuyan ay 
mayroon itong mahigit 1,000 tauhan sa 
Iraq. Dalawandaan dito'y mga Amerikano 
at ang karamihan ay nagmula sa Chile at 
Fiji. Nagrerekrut din ito sa Peru, Colom- 
` bia, Pilipinas at El Salvador. 
Noong 2004, may $90 
| milyong anim-na-buwang 
kontrata ito na 
S, “gwardyahan” ang 
13 upisyal ng ko- 
ha. lonyal na 
gubyernong 
itinayo ng 
US sa Iraq 
Kid ( noong 2003. 
Ang mga upi- 
syal ng Triple 
"Canopy ay mga 
mahigpit ding taga- 
suporta ng parti- 
dong Republican at 
/ ng kampanyang 
g PS] pang-eleksyon ng 
Pd tambalang Bush-Che- 
LIA ney sa US. AB 


12 


NN BALITA | 
Pagbatikos sa Cha-cha 


Maning binatikos noong Hun- 
yo 12 ang charter change 
(cha-cha) o pagbabago sa 
konstitusyon na itinutulak ng 
gubyernong Arroyo. Ipinamalas 
ito ng libu-libong demonstrador 
sa iba't ibang panig ng bansa 
habang ginugunita ang ika-108 
anibersaryo ng kalayaan ng ban- 
sa mula sa kolonyalismong Espa- 
nyol noong 1898. 

Sa Maynila, hindi napigilan 
ng 6,000 pulis at 300 sundalo 
ang paglulunsad ng martsa-rali 
ng mahigit 10,000 laban sa 
"Cha-cha". Nagsalimbayan ang mga bandilang pula, puti at 
asul nang magtipon sila bandang hapon sa Liwasang Bo- 
nifacio. Sa Caloocan City, 3,000 ang nagrali sa monumento ni 
Gat Andres Bonifacio. Kinundena nila ang kawalan ng kalaya- 
an at laganap na karalitaan. 

Pinakamalaking mobilisasyon ang ginanap sa Negros Occi- 
dental kung saan mahigit 15,000 ang nagmartsa at nagtipon 
sa Bacolod City. Sa pangunguna ni Bishop Vicente Navarra, 
binatikos ng mga raliyista ang pagsusulong ng Malakanyang 
ng cha-cha at ang Philippine Mining Act at nanawagan silang 
ipagpatuloy ang paglaban para sa tunay na kalayaan. 

Sa Iloilo City naman, pinangunahan ni Archbishop Angel 
Lagdameo, presidente ng Catholic Bishops' Conference of the 
Philippines (CBCP) ang tatlong kilometrong martsa ng may 
3,000 anti-Arroyong pwersa mula sa Jaro Plaza patungong 
Provincial Capitol Grounds. Kinundena ni Lagdameo ang ka- 
walan ng aksyon ng gubyernong Arroyo sa dumaraming prob- 
lema sa bansa at nanawagan siyang labanan ang mistulang 
diktadurang pamamalakad ng rehimen. 

Naging marahas naman ang mga pulis sa Kawit, Cavite. Hi- 
nuli nila ang 13 manggagawa at estudyanteng nagpoprotesta, 
kabilang si Ma. Theresa Pangilinan, na dati nang hinuli dahil 
sa pagsigaw niya ng “pekeng presidente” nang magtalumpati 
si Gloria Arroyo sa Cavite State University noong Abril. Pina- 
kawalan ang mga aktibista pagkalipas ng tatlong oras. 

Sa Davao City, hindi nakapasok sa lunsod ang mga nagra- 
rali dahil hinarang na sila sa daan ng mga sundalo ng Task 
Force Davao. Ang mga raliyista ay nagmula sa Compostela 
Valley, Davao del Sur at Davao del Norte. 

Nagkaroon din ng mga kilos protesta sa Baguio, City of 
San Fernando, Legazpi City, Cebu at sa iba pang lunsod sa 
Mindanao. JAB 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


Rali laban sa CARP, marahas na binuwag 


AABOT sa 5,000 magsasaka mula sa Southern Taga- 

log at Central Luzon ang tumungong Maynila upang 

kundenahin ang huwad na reporma sa lupa ng gubyer- 

no at ang tumitinding pasismo laban sa kanilang mga organisasyon 
at komunidad nitong Hunyo 8-12. 

Tumungo sila, kasama ang kanilang mga tagasuporta noong Hun- 
yo 9 sa Mendiola. Hindi pa man sila nakakatuntong sa Mendiola, 
sinalubong na sila ng daan-daang mga pulis at marahas na binuwag 
ang kanilang hanay. Marami ang nasaktan, kabilang ang dalawa na 
nagtamo ng mga sugat sa ulo at kinailangang dalhin sa ospital. Pag- 
dating nila sa tulay ng Mendiola, sinalubong sila ng mga water can- 
non at muling marahas na binuwag ang kanilang hanay. 

Itinaon ng mga magsasaka ang kanilang mga pagkilos sa ika-18 
taong anibersaryo ng ng bogus na Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP) noong Hunyo 10. Mariing kinundena ng mga 
magsasaka ang pakana ng rehimen na palawigin pa hanggang 2013 
ang kontra-magsasakang CARP. 

Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas at PAMALAKAYA, 
gagamitin lamang ng rehimeng Arroyo ang ekstensyon ng CARP hin- 
di para magpamahagi ng dagdag na lupa kundi para daluyan ng pon- 
dong maaaring kurakutin niya at ng kanyang mga alipures. Napatu- 
nayan na ni Arroyo na epektibong nagagamit ang CARP para 
huthutin ang perang nakalaan para sa mga magsasaka. Ito ang gi- 
nawa niya sa nakaw na yaman ng mga Marcos na nakalaan para rito. 

Hindi kailanman nakinabang ang mga magsasaka sa bogus na 
CARP. Nagamit pa ito upang ipagkait sa mga magsasaka ang kani- 
lang lupa at konsolidahin ang monopolyo ng mga panginoong may- 
lupa. Katunayan, ayon pa sa KMP, naging instrumento pa ang CARP 
upang lalo pang palakasin ang malalaking panginoong maylupa ka- 
tulad ni Eduardo "Danding" Cojuancgco, na siya ngayong numero 
unong mang-aagaw ng lupa sa buong bansa. 


Pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita, ipinatigil 


TINUTULAN ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang 
inilabas kamakailan na temporary restraining order ng Korte Suprema 
laban sa desisyong ipamahagi na sa mga benepisyaryo ang 6,000 ek- 
tarya ng asyenda. Iniutos ng Korte Suprema nitong Hunyo 16 na 
pansamantalang itigil ang planong pamamahagi alinsunod sa kahi- 
lingan ng Hacienda Luisita Incorporated (HLI) ng pamilyang Coju- 
angco. Idinadahilan ng HLI na labag sa Stock Distribution Option 
Agreement (SDOA) na pinirmahan umano ng mga manggagawang bu- 
kid noong 1989 ang kasalukuyang desisyon ng Presidential Agrarian 
Reform Council at DAR na ibasura ang iskemang SDO sa asyenda. 

Sa harap nito, nangako ang mga manggagawang bukid at ang 
United Luisita Workers Union (ULWU) na patuloy nilang igigiit ang 
kanilang karapatan na bungkalin ang lupa sa asyenda. 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


N BALITA | 


Pambobomba, gawa-gawa 
ng rehimen 


TINANGKA ng rehimen na takutin ang 
mamamayan sa pamamagitan ng su- 
nud-sunod na pagpapasabog ng bom- 
ba sa iba't ibang bahagi ng bansa ni- 
tong nakaraang linggo. Naganap ang 
unang pagpapasabog sa gusali ng 
Grepalife sa Makati City noong Hunyo 
6. Mabilis itong sinundan ng pagpa- 
pasabog ng bomba sa harap ng ba- 
hay ng jueteng lord na si Rodolfo 
"Bong” Pineda sa Lubao, Pampanga 
noong Hunyo 9. Kasunod nito ay pi- 
nasabugan ang mga istasyon ng puli- 
sya sa Quezon City at Lawton sa Ma- 
nila noong Hunyo 11. Pagkatapos ay 
nagkaroon din ng pagpapasabog ni- 
tong Hunyo 13 sa loob mismo ng hed- 
kwarters ng National Capital Regional 
Police Office sa Camp Bagong Diwa sa 
Bicutan, Taguig City. Ang pinakahu- 
ling pagsabog ay naganap sa Makati 
City nitong Hunyo 19. 

Ang mga pambobombang ito ay 
ibinibintang ng PNP at ng rehimen sa 
isang grupong nagngangalang Taong 
Bayan at Kawal (Tabak) ngunit pina- 
bubulaanan naman ito ng Tabak. Idi- 
nawit pa nito ang grupo ni dating 
Sen. Gregorio “Gringo” Honasan at 
kung sinu-sino pang grupo. 

Gamit ang mga pambobomba, 
itinambol ng rehimen ang posibilidad 
ng muling pagpataw ng “state of na- 
tional emergency” o kapareho nito pa- 
ra kontrolin ang kilos ng mamamayan 
at masupil ang mga karapatang sibil. 

Ginagamit din ito upang takutin 
ang mamamayan sa pagdalo sa mga 
nakatakdang mga pagkilos laban kay 
Arroyo, laluna't pinangangambahan 
ng Malakanyang ang malalaking pro- 
testang rali laban dito sa panahon ng 
SONA. "Tinitiyak" ng rehimen na 
magtutuluy-tuloy ang mga pambo- 
bomba hanggang pagkatapos ng 
"State of the Nation Address” (SONA) 
ni Arroyo sa Hulyo 24. 


13 


N BALITA | 


Kayamanan ni Arroyo, 
dumoble 


HALOS nadoble ang halaga ng mga 
ari-arian ni Gloria Arroyo mula nang 
siya ay maupo siyang pangalawang 
pangulo ng Pilipinas. Ayon sa isinu- 
mite niyang 2005 Statement of As- 
sets and Liabilities, umaabot sa 
P79.2 milyon ang kanyang kayama- 
nan, mas mataas nang 90% kung 
ikukumpara noong 1999 kung 
kailan P41.5 milyon ang halaga ng 
kanyang ari-arian at bise-presiden- 
te pa siya ni Estrada. 

Umaabot sa P55 milyon ang pe- 
ra sa bangko ng mag-asawang Arro- 
yo at P6 milyon sa mga ari-arian. 
Nailista ang pinakahuling biniling 
lupain sa Coron, Palawan nitong 
2005 sa halagang P2 milyon. Iniu- 
lat ding mayroon silang P6.8 mil- 
yong halaga ng mga sasakyan: P3.4 
milyong mga alahas at umaabot sa 
P7 milyong halaga ng mga ari-ari- 
ang minana, muwebles at mga li- 
bro. Kulang ang mga inilahad niya 
dahil hindi nakalista bilang pag-aa- 
ri nila ang LTA (Lourdes Tuason Ar- 
royo) Building sa Makati, ang bahay 
sa Forbes Park at La Vista Village sa 
Metro Manila, ang mga lupaing 
agrikultural ni Atty. Miguel Arroyo 
sa Negros Occidental at ang mga 
bahay at lupa nila sa US. 


PINALALABAS ng Malakanyang na 
hindi naisabatas ang panukalang 
badyet ng 2006 dahil sa pagma- 
matigas ng Senado. Ngunit kung 
titingnan ang mga pangyayari, 
makikitang di tunay na interesado 
ang Malakanyang na maisabatas 
ang bagong badyet at mas gusto 
nitong muling isabatas ang 
badyet ng 2005. DP 
Sa loob ng walong NY 
buwan, sadya nitong ibi- Ng. 
nimbin ang pagsusumi- 
te ng panukalang bad- (f, 
yet sa Kongreso. 
Nang malapit nang 
magtapos ang 
sesyon nito, / 
tusong  ipi-4{ 
napasok ni Ar- 
royo sa mga alipures ` MR: 
niya sa Kongreso ang Klus 
mga probisyon para sa 
pork barrel ng mga kongresista at 
kanyang sarili at ipinagpilitan sa 
Senado na ipasa ito. Kabilang di- 
to ang P64 bilyong pondo ng Ma- 
lakanyang na naglalaman ng P3 
bilyong pondo para sa Kilos Asen- 
so Support Fund at P3.69 bilyon 
para sa Kalayaan Barangay Fund, 
dalawang programang tuwirang 
nasa ilalim ng presidente at kap- 


Tusong maniobra ni Arroyo sa paggawa ng badyet 


wa batbat ng anomalya. 
Tumanggi ang Senado na 
sang-ayunan ang mga probisyong 
ito ng badyet. Batid nito na gaga- 
mitin lamang ito ni Arroyo upang 
bilhin ang katapatan ng mga lokal 
na upisyal at ipantustos sa kan- 
yang ambisyong 

Z baguhin ang kons- 
S88] titusyon. Bunga 
# nito, nagkaroon 
J ng dalawang ber- 

syon ang badyet-- 
ang bersyon ng Kongreso 
at ng Senado. 

Ng Naobligang gamitin 
& ulit ang badyet ng 2005-- 
YE bagay na paborable pa 
/ rin sa Malakanyang da- 
il ang kabuuang pondo ng gu- 
byerno ay mapapailalim nga- 
yon sa mga desisyon nito. Ka- 
bilang dito ang pondo para sa 
mga proyektong natapos na o na- 
paglaanan na noong nakaraang 
taon. Dahil ang lahat ng mga 
probisyon sa badyet ay walang 
malinaw na alokasyon, maaari na 
itong ilaan ni Arroyo saan man ni- 
ya gustuhin. Sa katustuusan, ang 
kabuuang P907 bilyong badyet 
noong nakaraang taon ay pawang 
magiging pork barrel ni Arroyo. 


Mga upisyal-militar, sangkot sa dayaan--Sen. Biazon 


KINUMPIRMA ni Sen. Rodolfo Bi- 
azon, puno ng Senate National 
Defense Committee, na sangkot 
ang mga upisyal-militar sa dayaan 
noong eleksyong 2004 na nagpa- 
nalo kay Arroyo. Inianunsyo ito ni 
Biazon noong Hunyo 16 nang ipa- 
hayag niya ang pinal na ulat ng 
kanyang komite na nag-imbestiga 
sa kinalaman ng matataas na upi- 
syal ng AFP sa dayaan. Ani Biazon, 
sapat at matibay ang hawak na 


14 


ebidensya ng kanyang komite na 
nagpapatunay na malawakan ang 
dayaan sa halalan noong 2004. Pa- 
ngunahing imbwelto sa dayaan si 
dating Comelec Commissioner Vir- 
gilio Garcillano. Sa AFP, sangkot si 
Lt. Gen. Hermogenes Esperon na 
ngayo'y hepe ng Philippine Army, 
tatlo pang heneral at iba pang 
matataas na upisyal ng AFP. 
Inatasan ng AFP noong Hulyo 
2005 si Vice Adm. Mateo Mayuga 


ng Phil. Navy na magsagawa ng 
imbestigasyon sa pandaraya. Noon 
pang Nobyembre ito natapos suba- 
lit hanggang ngayon ay tumatang- 
gi ang rehimen na isapubliko ang 
mga resulta nito dahil sa dami ng 
anomalyang nahalungkat nito. Ang 
tanging gustong palitawin ng Ma- 
lakanyang na resulta ay ang pag- 
abswelto nito kay Esperon at iba 
pang matataas na upisyal na mala- 
pit kay Arroyo. 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2006 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


Taon XXXVII Blg. 12 
Hunyo 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Hinuhukay ni Arroyo 
ang sariling paglilibingan 


Avelino Cruz sa pagmamayabang na madudurog 

ng rehimeng US-Arroyo ang Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa loob ng sampung taon. Mas lalong hi- 
bang si Gloria Arroyo sa pag-aakalang magagapi niya 
ang BHB sa loob ng isa hanggang dalawang taon da- 
hil lamang sa pagdaragdag ng isang bilyong piso sa 
badyet ng AFP at pagpapaigting ng todo-gera la- 
ban sa rebolusyonaryong kilusan. 

Walang batayan ang mga pangarap at dek- ke 

larasyon nilang ito. Patuloy ang pagsulong at y 
paglakas ng rebolusyonaryong armadong kilu- 
san. Tampok ang sunud-sunod na tagumpay 
ng BHB laluna nitong nagdaang mga bu- 
wan. Lumalawak at tumata- 


Nre c nang gising si Defense Secretary 


bansa at patuloy na sumu- 
sulong ang paglaban ng ` 
mamamayan sa mga antina- 
syunal at anti-demokratikong 
patakaran, balakin at hakba- ` f 
ngin ng rehimen. 

Ang tunay na layunin ng 
gayong deklarasyon ni Arroyo 
ay pasiklaban at akitin ang 
suporta pa rin sa kanya ng 
imperyalismong US at mga . - 
kapanalig niyang reaksyu- ZA 
naryo. Nais din niyang tabu- 
nan ang patung-patong na mga 
kaso ng katiwalian, karumal-dumal 


; 
San E 
If 


ya 


pw 
8 


Mga aksyong-militar 


Mga tampok sa ng BHB sa NCMR 


isyung ito... 


PAHINA 4 


Gawain sa bidyo 
sa SMR 


na mga krimen at pananagutan niya sa bayan at big- 
yan ng lisensya ang todo-todong pasistang pang- 
aatake sa mamamayan. 


Mabibigo ang “end game” ni Arroyo. Hindi na siya 
natuto sa paulit-ulit na kabiguan ng lahat ng Internal 
Security Operations Plan (oplan) ng AFP sa nagdaang 
tatlong dekada mula sa Oplan Katatagan ni 
Marcos hanggang sa Oplan Bantay La- 

F ya nitong 2002. 
Katulad ng mga nagdaang “oplan,” ti- 
yak na mabibigo ang hibang na pangarap ni 
Arroyo na mabilisang 
durugin ang rebolusyo- 
VA naryong kilusan. Hindi 
4f magagapi ng bulok, an- 
(PT ti-mamamayan at anti- 
nasyunal na rehimeng 
( Arroyo at mga armadong 
galamay nito ang PKP, BHB 
Vi at buong rebolusyonaryong 
# kilusan na kumakatawan sa 
mga pwersang pasulong, pa- 
triyotiko at maka-ma- 
mamayan. Lalong lu- 
malalim ang galit ng 
mamamayan sa rehi- 


mahigpit nilang sinusuporta- 
han, kinakalinga at minama- 


Ka Apol, 
bagong mandirigma 


PAHINA 7 PAHINA 9 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilimbag 
sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa panugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


